አትዋሽ! 


ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ፥ እርስ በርሳችን 
ብልቶች ነንና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ 
ጋር እወነትን ተነጋገሩ። ኤፌሶን 4፡25 


ሆ- 45 


በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር። ዘጸአት 2ዐ፡16 
ውሸታምነትን የሚጠብቁ ምሕረትን ይተዋሉ። ዮናስ 2፡8 

ለማንም በክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ፡፡ በሰው ሁሉ ፊት ቅን ነገርን 
ስጡ። እንደ ቀን በቅንነት እንመላለስ; በሁከትና በስካር አይደለም፥ 
በመዳራትና በመዳራት አይደለም፥ በክርክርና በቅናት አይሁን። 
ሮሜ 12:17; 13፡13 

በጌታ ፊት ብቻ ሳይሆን በሰውም ፊት ለታማኝ ነገር ማቅረብ። 

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 8:21 

በቀረውስ፥ ወንድሞች ሆይ፥ እወነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፥ እወነተኛ 
የሆነውን ነገር ሁሉ... እነዚህን አስቡ፡፡ ፊልጵስዩስ 4፡8 


.› በሁሉም እግዚአብሔርን በመምሰል እና በታማኝነት ጸጥ ያለ እና ሰላማዊ ህይወት 
ይኑርዎት። 1 ጢሞቴዎስ 2፡2 

አበሁሉም ነገር በቅንነት ለመኖር ፈቃደኛ። ዕብራውያን 13፡18 

አውቀዋለሁ የሚል ትእዛዙንም የማይጠብቅ ውሸተኛ ነው እወነትም በእርሱ ውስጥ 
የለም። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አይደለም ብሎ ከሚክድ በቀር ውሸተኛው ማን ነው7 
አብንና ወልድን የሚክድ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነወ፡፡ 1ኛ ዮሐንስ 2፡4,22 
እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው፤ ያየውን ወንድሙን 
የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወድ ይችላል7 እግዚአብሔርንም የሚወድ 
ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከእርሱ አለችን። 1ኛ ዮሐንስ 4፡2ዐ-21 
ከንቱ ነገርን የሚያዩትን ጠላኋቸው፤፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ታምኛለሁ፡፡ የሚዋሹ 
ከንፈሮች ዝም ይበሉ; በትዕቢትና በንቀት በጻድቅ ላይ ክፉ ነገርን የሚናገሩ፡፡ 
መዝሙረ ዳዊት 31:6, 18 


እግዚአብሔርን የሚታመን፥ ትዕቢተኞችን የማያይ፥ ወደ ሐሰትም የሚመለሱ ያ ሰው 
ምስጉን ነው፡፡ መዝሙረ ዳዊት 40:4 

.. የሚዋሹ አፍ ይዘጋል። ተንኩልን የሚሠራ በቤቴ ውስጥ አይቀመጥም፡ ሐሰትን 
የሚናገር በፊቴ አይቀመጥም. መዝሙረ ዳዊት 63:11; 101፡7 

የሐሰትን መንገድ ከእኔ አርቅ፥ ሕግህንም በቸርነት ስጠኝ፤ ውሸትን ጠላሁ ጠላሁም 
ሕግህን ግን ወደድሁ። መዝሙረ ዳዊት 119:29,16ጋ 

አቤቱ ነፍሴን ከሐሰተኛ ከንፈሮችና ከሽንገላ አንደበት አድናት። 

መዝሙረ ዳዊት 1202 

እግዚአብሔር የሚጠላቸው እነዚህ ስድስት ነገሮች ናቸው፤ ሰባቱንም አስጸያፊዎች 
ናቸው፤ ትዕቢተኛ ዓይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹሕ ደም የሚያፈስስ እጅ፣ ክፉ ሐሳብ 
የሚያዘጋጅ ልብ፣ ወደ ክፉ የሚሮጥ አግር፣ ሐሰተኛ ነው፡፡ በውሸት የሚናገር ምስክር፥ 
በወንድማማችም መካከል ጠብን የሚዘራ። ምሳሌ 6፡16-19 


በሐሰተኛ ከንፈር ጥልን የሚሰውር፥ ስድብንም የሚናገር ተላላ ነወ፡፡ በቃላት ብዛት 
ኃጢአት አይታጣም፤ ከንፈሩን የሚገታ ግን ጠቢብ ነወ፡፡ የጻድቅ ምላስ እንደ ተመረቀ 
ብር ነው፤ የኀጥኣን ልብ ከንቱ ነው፡፡ ምሳሌ 10፡18-20 


የጻድቃን አሳብ ቅን ነው የኀጥኣን ምክር ግን ተንኩል ነወ፡፡ እወነትን የሚናገር ጽድቅን 
ይናገራል፤ የሐሰት ምስክር ግን ተንኩልን ነው፡፡ ሰይፍ እንደሚወጋ የሚናገር አለ፤ 
የጠቢባን ምላስ ግን ጤና ነው፡፡ የእወነት ከንፈር ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል፤ ሐሰተኛ 
ምላስ ግን ለቅጽበት ነው፡፡ ክፉን በሚያስቡ ልብ ውስጥ ተንኩል አለ፤ ለሰላም 
አማካሪዎች ግን ደስታ ነው፡፡ በጻድቅ ላይ ክፉ ነገር አይደርስበትም፤ ኀጥኣን ግን 
ክፋትን ይሞላሉ። ውሸተኛ ከንፈሮች በእግዚአብሔር ፊት አስጸያፊ ናቸው፤ በእወነት 
የሚያደርጉ ግን በእርሱ ዘንድ የተወደዱ ናቸወ፡፡ ምሳሌ 12፡5፣17-22 


ጻድቅ ውሸትን ይጠላል፤ ኀጥእ ግን የተጸየፈ ነው፥ ያፍራማል። ምሳሌ 13፡5 
የታመነ ምስክር አይዋሸም፤ ሐሰተኛ ምስክር ግን ውሸትን ይናገራል። የአስተዋዮች 
ጥበብ መንገዱን ያስተውል ዘንድ ነው፤ የሰነፎች ስንፍና ግን ሽንገላ ነው፡፡ እወነተኛ 
ምስክር ነፍሳትን ያድናል፤ አጭበርባሪ ምስክር ግን በሐሰት ይናገራል። 

ምሳሌ 14፡5፣8፣25 

ክፉ አድራጊ ሐሰተኛ ከንፈሮችን ይሰማል፤ ሐሰተኛም ባለጌ ምላስን ይሰማል። 
መልካም ንግግር ለሰነፍ አይገባውም፤ ይልቁንስ ውሸተኛ ከንፈር አለቃ አይሆንም። 
ምሳሌ 17፡4,7 

በከንፈሩ ጠማማና ሰነፍ ከመሆን በቅንነቱ የሚሄድ ድሀ ይሻላል። ሐሰተኛ ምስክር 
ሳይቀጣ አይቀርም፤ በሐሰትም የሚናገር አያመልጥም። ሐሰተኛ ምስክር ሳይቀጣ 
አይቀርም፤ በሐሰትም የሚናገር ይጠፋል። የሰው ልጅ ቸርነቱ ነው፤ ድሀም ከውሸተኛ 
ሰው ይሻላል። ምሳሌ 19፡1፣5፣9፣22 


የማታለል እንጀራ ለሰው ጣፋጭ ነው፣ በኋላ ግን አፉ በጠጠር ይሞላል። 

ምሳሌ 20፡17 

በሐሰተኛ ምላስ ሀብት ማከማቸት ሞትን ለሚሹ ወዲያና ወዲህ የሚወረወር ከንቱ 
ነወ፡፡ ምሳሌ 21:6 

የሚጠላ በከንፈሩ ይዋሻል፥ በውስጡም ሽንገላን ያከማቻል፤ መልካም ሲናገር 
አትመኑት በልቡ ሰባት አስጸያፊ ነገሮች አሉና። ጥላቻው በተንኩል የተሸፈነ ነው, 
ክፋቱ በማኅበሩ ሁሉ ፊት ይገለጣል. ጐድጓድ የሚቁፍር ይወድቃል፥ ድንጋይንም 
የሚያንከባለል በእርሱ ላይ ይመለሳል። ሐሰተኛ ምላስ የተጨነቁትን ይጠላል; 
የሚያሸንፍም አፍ ጥፋትን ይሠራል። ምሳሌ 26፡24-28 

ሹክሹክታ አትባል፥ በአንደበትህም አትደበቅ፤ ክፉ ውርደት በሌባ ላይ፥ ክፉ ፍርድም 
በሁለት ምላስ ላይ ነውና። መክብብ 5:14 


